Kultura

Tam Lumaban!* 
ni Ka Bingbing 

Tila may dalang unos ang tunog ng fighter jet 
Ang paglagapak ng bomba mula sa FA50
Ang sunud-sunod na lipad ng bala ng howitzer 
Walang habas na istraping mula sa helikopter 

Desperadong sindakin ang kaingin at kagubatan
Balutin sa bangungot at lagim ang kabundukan 
Nais durugin ang mamamayang naninindigan 
Iwalay sa lupaing ninuno ang Mangyan

Panata ng rehimen: ihatid ang terorismo
Sagad-sa-buto ang pagkahayok sa dugo
Mangamkam ng lupa, maglingkod sa imperyalismo
Wasakin ang buhay ng magsasaka't katutubo

Hinding-hindi maninikluhod ang taumbayan
Natutong sa pagbubuklod humugot ng tapang
Binibigo ang bawat dumog at pagsaklot 
Iniigpawan ang takot, nangingibabaw ang poot! 

Ang lupa ay sa tao! Malaon na itong napatunayan
Dating mga pastuhan ang siya ngayong nililinang 
Balikan ang kasaysayan, di ba't api ay lumaban? 
Tigreng papel ang kaaway sa lakas ng mamamayan! 



*Tayo’y lumaban! sa salitang Mangyan
Nilikha sa atrasan matapos ang paglagapak ng bomba mula sa FA50 fighter jet ng kaaway sa Brgy. Monteclaro, San Jose, Occidental Mindoro.
